MAE'CH DATA 


1. Darllenwch y senario isod ac amlygwch 
unrhyw fanylion a allai fod yn torri'r Cod 
Plant yn eich barn chi. 


Stori Kayla 


Mae Kayla yn 14 oed ac yn cofrestru ar gyfer cyfrif ar Skroll, 
llwyfan newydd yn y cyfryngau cymdeithasol mae ei ffrindiau'n ei 
ddefnyddio. I gofrestru mae'n rhoi ei henw, ei hoedran, ei 
rhywedd a'i chyfeiriad ebost. 


Ar y ffordd i'r ysgol mae hi'n uwchlwytho hunlun ac yn tagio ei 
ffrindiau i roi gwybod bod ganddi hi gyfrif Skroll erbyn hyn. Wrth 
i'r llun uwchlwytho, mae Kayla'n sylwi bod y llun wedi'i dagio'n 
awtomatig gyda'i lleoliad hi. Erbyn iddi gyrraedd yr ysgol, mae 
llawer o bobl wedi hoffi'r llun, gan gynnwys pobl nad yw hi'n eu 
nabod. 


Ar ôl ysgol, mae Kayla yn dilyn ei hoff ddylanwadwr, sy'n cael 
ei thalu am bartneriaeth newydd gyda brand treinars. Mae Kayla 
yn clicio ar y llun, sy'n mynd â hi i wefan y brand. 


Dros y dyddiau nesaf mae Kayla'n cael llawer o hysbysebion o hyd 
am dreinars tebyg. 


Mae angen i Kayla wneud darn mawr o waith ysgol, felly mae hi'n 
penderfynu cymryd seibiant o Skroll. Y noson honno mae'n cael 
hysbysiad gan yr ap sy'n dweud, ‘Dan ni'n gweld dy eisiau di ar 
Skroll. Edrycha beth mae dy ffrindiau wedi'i bostio heddiw!'. 


Mae hi'n clicio ar bolisi preifatrwydd yr ap i ddeall sut mae'r 
ap yn defnyddio'i data personol ond mae'n hir ac yn gymhleth 
iawn, felly mae hi'n rhoi'r gorau iddi. 


[i> 


Parwch y manylion sy'n torri'r 
Cod Plant â'r atebion pwrpasol. 


Mae Kayla wedi cael 
hysbysiad sy'n dweud bod 
Skroll yn gweld ei heisiau 
a'i bod hi wedi colli 
negeseuon gan ei ffrindiau 


Mae lluniau Kayla wedi 
cael eu hoffi gan lawer 
o bobl nad yw hi'n eu 
nabod 


Mae'r polisi preifatrwydd 
yn hir iawn ac yn 
gymhleth felly mae Kayla 
yn rhoi'r gorau i'w 
ddarllen 


Mae llun Kayla wedi'i 
dagio'n awtomatig gyda'i 
lleoliad hi 


Mae Kayla'n cael llwyth 
o hysbysebion treinars 
o hyd 


MAE'CH DATA 


Dylai'r traciwr lleoliad 
fod wedi'i droi i ffwrdd 


Dylai proffil Kayla fod 
yn breifat yn ddiofyn 


Dylai proffilio fod wedi'i 
droi i ffwrdd ac felly 
ddylai Kayla ddim bod yn 
derbyn hysbysebion 
wedi'u targedu ar sail ei 
gweithgarwch ar-lein 


Dylai proffilio fod wedi'i 
droi i ffwrdd ac felly 
ddylai Kayla ddim bod yn 
derbyn hysbysiadau ar 
sail ei gweithgarwch ar- 
lein 


Dylai polisïau 
preifatrwydd gael eu 
hysgrifennu mewn iaith 
syml ar gyfer 
cynulleidfa ifanc 


